HOTUBA YA 
IJUMAA 


02023/9/1 ® 71 


FADHILATU SHEIKH 
AD-DAKTUUR 


ABDUL-MUHSIN IBNU 


4 MUHAMMAD AL-QAASIM 
чм io IMAMU NA KHATIBU WA MSIKITI 
ue „ж MTUKUFU WA MTUME 
ey { 
ر ج‎ 
^^” 
| 
i NDOTO NJEMA 
= | 
ү; | 


® a-alqasim.com 


NDOTO NJEMA 1 


NDOTO NJEMA) 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba 
msaada, tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana 
na shari za nafsi zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule 
ataongozwa na Allah, basi hakuna wa kumpoteza, na 
atakayempoteza hakuna wa kumuongoza, nashuhudia ya kwamba 
hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, hana mshirika, na 
nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na mtume 
wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 


(Ammaa ba'd) Ama baada ya himdi hii: 


Mcheni Allah - enyi waja wa Allah - kama ipasavyo kumcha, 
na mchungeni [chungeni amri zake na makatazo yake] katika siri 
na minong'ono. 


[Ayyuhal muslimuun] Enyi Waislamu: 


Allah amewatimizia waja wake neema za dhahiri na za batini, 
kaika hali ya kuwa macho kwao na kulala kwao, Naye aliyetakasika 
anapelekesha mambo usiku na mchana; na Allah kwa hekima yake 
ameficha elimu ya ghaibu kwa viumbe, na hakuna njia ya kujua 
ghaibu isipokuwa kile ambacho Allah anawajulisha Mitume wake 
(yaani isipokuwa kile ambacho Allah aliwaambia Mitume wake), 
[Allah] aliyetakasika amesema: 


a 
2-5 5 < 
0 


А 2292‏ > .7 2 
Де»‏ العَيّب فلا يظهرٌ عل АДЕ‏ 51 % 


سے 


р gf < 5% < ST ZA 2 %‏ و - Жо AT os‏ 
إلا من 092253 من سول 344% يشلك عن بن 28 وون od BS‏ رصدا» 


(Yeye ndiye mjuzi wa ghaibu, wala hamdhihirishii yeyote 


(1) [Hotuba hii] imetolewa siku ya ijumaa, tarehe kumi na sita ya mwezi wa Safar, mwaka wa elfu moja mia 
nne na arobaini na tano hijria, katika Masjid An-Nabawi. 


a-algasim.com 


2 NDOTO NJEMA 


shaibu yake * isipokuwa Mtume aliyemridhia, basi hakika 
humwekea huyo walinzi mbele yake na nyuma yake} [Al-Jinn: 27] 


Na miongoni mwa neema za ndani za Allah na maajabu ya 
uumbaji wake mzuri; ni kwamba amewaachia sehemu ya Unabii ili 
kupata kujua baadhi ya ghaibu, [Allah] huwajulisha anaowataka 
katika waja wake ndani ya usingizi wao, amesema Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie: (Hakuna kilichobakia katika Unabii 
isipokuwa yenye kubashiria. Waliuliza: Na yenye kubashiria ni 
nini? Akasema: Ndoto nzuri.) [Imepokelewa na Bukhari], kwa 
hivyo, katika ndoto nzuri kuna maarifa ya ajabu ya Allah na fadhila 
zake ambazo humfanya muumini azidi katika imani yake, kwani 
inamjulisha yaliopita, ya wakati ulio na mustakabali, jambo lenye 
kumkomboa kutokana na uoga wa waganga na mfano wao, na mnao 
ndani yake [ndoto njema] msisitizo (yaani motisha) wa kufanya 
mema, kuonya dhidi ya uovu, na habari njema na onyo. 


Inayo ndoto cheo adhimu katika sheria ya Kuslamu, kwani 
ipamoja na Manabii katika mitihani na matukio magumu mno, nayo 
ni ufunuo [wahyi] kwao peke yao, Ibrahim alimwambia Ismail, 
Amani iwe juu yao: 


g 


6325S) CAN д) 559 
{Ewe mwanangu, hakika mimi naona usingizini kuwa 
nakuchinja} [As-Saffat:102]. 


Allah aliinua hadhi ya [brahim kwa kuisadikisha ndoto na kutii 
amri ya Mola wake, akamwachia sifa ya kweli kizazi baada ya 
kizazi, Allah Mtukufu amesema: 


bier GF AS ж pw) Де АЙ OT з ck Gin 


{Na tukamwachia (sifa njema) kwa waliokuja baadaye * salamu 
kwa Ibrahim (kutoka kwa mola wake) * hivyo ndivyo 
tunavyowalipa wafanyao тета} [As-Saffat:108-110]. 


Maisha ya Yusuf salamu zimshukie yalianza na ndoto: 


a-algasim.com 


NDOTO NJEMA 3 


492 لي‎ 5%, ы л cl eds _ 3 55 
{Еме babangu! Hakika mimi nimeota nyota kumi па тоја, jua па 


mwezi, nimeota zinanisujudia) [Yusuf:4], Ikatimia ndoto yake kwa 
kupata izza kwake na cheo. 


кё ~s POP ao RE < wen ع ار‎ 
EEEREN EE وور‎ 


{Na akawapandisha wazazi wake juu ya kiti cha enzi, na wote 
wakaporomoka kumsujudia) [ Yusuf: 100]. 


Heri ya kwanza na nuru ya umma huu ilikuwa kupitia ndoto; 
Aisha, Allah amridhie, alisema: (Ilikuwa mwanzo wa ufunuo kwa 
Mtume wa Allah swala na salamu za Allah zimshukie ni: ndoto ya 
kweli katika usingizi, na hakuona ndoto isipokuwa ilikuja kama 
mwanzo wa alfajiri) [wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea]. 


Katika vita vya Badr, Allah alimuonyesha Nabii wake ushindi 
katika ndoto, |Mtume| akawahadithia Masahaba zake ndoto hiyo, 
basi nyoyo zao zikazidi nduvu, na wakawa wajasiri katika kupigana 
na айш wao Pamoja na uchache wao: 


2 > 


450995 432 Hee д©®—2 533 DC 814223 35 


& aa: aa 0 = 
(Kumbuka (ewe Nabii) pindi Allah alipokuonyesha uchache wa 
maadui zako ukiwa usingizini, na kama angelikuonyesha wingi wa 
maadui zako mngeliingiwa na uoga, na mngelizozana kuhusu 
kupigana, lakini Allah aliepusha (Jambo hilo)} [Al-Anfal:43]. 


Allah alimuonyesha Nabii wake ndotoni ushindi wa Makkah 
akiwa Madina, basi ikawa habari njema kwao: 


(ЖР 


Seid Dh oi 425 Hi 542%‏ مَس 
SEES 5,245 Ст galai‏ 


{Hakika Allah alimtimizia Mtume wake ndoto kwa haki, bila 


е ا‎ > 


бый АЎ А2 حرام ن‎ 


a-alqasim.com 


4 NDOTO NJEMA 


shaka mutaingia Msikiti mtakatifu in shaa Allah mkiwa na amani, 
hali mmenyoa vichwa vyenu na mmepunguza. Hamtakuwa na 
hofu) [Al-Fath:27], basi Allah akawafutahia [Makkah] baada yam 
waka mmoja. 


Na Nabii swala na salamu za Allah zimshukie akiona ndoto 
huwasimulia Masahaba zake; bali alikuwa anapomaliza kuswali 
alfajiri huwakabili masahaba zake kwa uso wake na kuwauliza: (Je, 
kuna yeyote kati yenu aliyeona ndoto jana usiku?) [wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea]. 


Asili ya kuekwa adhana ni Nabii kuikiri kwa Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie ndoto aliyoiona sahaba Abdullah ibnu 
Zaid Allah amridhie, alisema: "Nilipoingiliwa na asubuhi 
nilimwendea Mtume wa Allah swala na salamu za Allah zimshukie 
na nikamhadithia nilichoona. Basi akasema: (Hakika hiyo ni ndoto 
ya haki in shaa Allah. Nenda na Bilal, umhadithie kile ulichoona, 
ili aadhini [kwa maneno hayo]) [imepokewa na Ahmad]. Ibn 
Abdul-Barr alisema: "Imamu wa waongofu, katika masahaba, 
tabi'ina, na waliokuja baada yao miongoni mwa wanazuoni wa 
waislamu wa madhehebu ya Ahlu Ssunnah wal Jama'a 
wamekubaliana juu ya kuiamini [ndoto hii)". 


Na ndoto zimegawanyika vigawanyo vitatu; moja yazo ni haki 
hapana budi itokee, na mbili [zilizosalia] ima zinatoka kwa Shetani, 
ima ni mchangamaniko wa ndoto zisizo na uhakika. Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie amesema: (Ndoto ni aina tatu: Ndoto 
nzuri ni bishara kutoka kwa Allah, ndoto ya huzuni ni kutoka kwa 
Shetani, na ndoto ya kutokana na yale mtu anayojihadithia nafsi 
yake) (imepokewa na Muslim]. 


Ndoto njema humfurahisha muumini wala haimghuri, nayo ni 
sehemu katika Unabii. [Mtume] swala na salamu za Allah 
zimshukie amesema: (Ndoto ya muumini ni sehemu katika sehemu 
arobaini na sita za Unabii) [wameafikiana Bukhari na Musllim 
kuipokea], nayo ni mojawapo wa yenye kubashiria yaliosalia baada 
ya Unabii. Nabii swala na salamu za Allah zimshukie aliulizwa 


a-algasim.com 


NDOTO NJEMA 5 


kuhusu kauli yake Allah aliyetukuka: 
Е وف‎ Gii ае ЖДД) 
(wanao bishara katika Maisha ya duniani na Akhera) [Yunus: 64] 


Akasema: (Hiyo ni ndoto njema muislamu huiona au ionekane 
na wengine) [imepokewa na Ahmad]. 


Na ndoto ya kweli ni sehemu katika Unabii, na Unabii ni ufunuo 
[Wahyi], na mwenye kusema uongo katika usingizi wake huwa 
amemsemea uongo Allah kwamba amemwonyesha kile ambacho 
hakuona. [Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 
(Hakika katika uongo mkubwa ni kuyaonyesha macho yake kile 
ambacho hayakukiona) [imepokewa na Bukhari], na siku ya 
Kiyama ataamrishwa kitu ambacho hana uwezo wa kukifanya ili 
kuzidisha adhabu, Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
alisema: (Atakayedai ndoto ambayo hakuiona; ataamrishwa azipige 
fundo tembe mbili za ngano, na hataweza kufanya hilo), 
[imepokewa na Bukhari]. 


Nayo [ndoto njema] ingawa aghalabu ni mahususi kwa watu 
wema, ila inaweza kutokea kwa wengineo; kwani Yusuf salamu 
zimshukie alifasiri ndoto ya wenzake wa gerezani ikatokea kama 
alivyoifasiri, na akafasiri ndoto ya mfalme kafiri ya ng’ombe saba 
па ikawa kweli. Bukhari amesema katika kitabu chake cha 'swahih’': 
“[Huu ni] Mlango wa ndoto za wafungwa, waovu na washirikina”, 
na Ibn Hazm Allah amrehemu amesema: “Na ndoto ya kafiri 
inaweza kuwa kweli, na wakati huo haitakuwa sehemu katika 
Unabii, wala si miongoni mwa yenye kubashiria, lakini ni onyo 
kwake na kwa wengine na ni mawaidha”. 


Na ndoto ya mchana ni ya haki kama ndoto ya usiku. 


Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alimtembelea Ummu 
Haraam binti Milhaan Allah amridhie akalala kwake wakati wa 
mchana, basi akaona ndoto, na akamsimulia [wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea]. 


a-alqasim.com 


6 NDOTO NJEMA 


Inapendekezwa kwa mwenye kuona ndoto anayoipenda 
kumhimidi Allah kwa ndoto hiyo, aifurahikie, na amsimulie mtu 
anayempenda, ama hasidi na mwenye vitimbi basi asimsimulie, 
kama alivyosema Yakub salamu zimshukie: 


AA ر و‎ ee Уе 
(OS MAS aes) يى لا 228 جاك عل‎ Ih 


{Akasema: ewe mwanangu! Usiwasimulie ndugu zako ndoto 
yako, wasije wakapanga njama dhidi yako} [Yusuf: 5] 


Na atakayeona ndoto anayoichukia ni sunnah kwake kujikinga 
na Allah kutokana na shari yake, na shari ya shetani, ateme 
kushotoni mwake mara tatu, ageuke kutoka upande aliokuwa 
amelala, asimsimulie ndoto hiyo yeyote, na asimame aswali, An- 
Nawawiy Allah amrehemu amesema: "na akitosheka kufanya 
baadhi yake [haya yaliotangulia], yatamtosheleza kukinga shari 
yake [ndoto hiyo] kwa idhini ya Allah aliyetukuka kama hadithi 
zilivyoweka wazi hilo." 


Kutafsiri ndoto ni mojawapo ya elimu za Manabii na watu wa 
imani, nayo ni elimu adimu inayochanganya baina ya kipawa na 
ujuzi unaochumwa, na ni neema ambayo Allah humpa amtakaye. 


[Allah] anasema akielezea kuhusu Yusuf salamu zimshukie: 
AA е AACS 
{Na ili tumfundishe kufasiri ndoto} [Yusuf: 21] 


Tafsiri ya ndoto ni fatwa, nayo haijuzu kwa mtu yeyote 
kujiingiza ndani yake bila elimu, Yusuf salamu zimshukie 
aliwaambia wale vijana wawili: 


Фос فو‎ GAGA оду 


{limekwisha amuliwa jambo ambalo mnataka fatwa kulihusu}, 
na Mfalme alisema: 


a-algasim.com 


NDOTO NJEMA 7 


(Nipeni fatwa katika ndoto yangu} | Yusuf: 43]. 


na yule Kijana alimwambia Yusufu: 
еее 
(Nipe fatwa katika [ndoto уа] ng'ombe saba} | Yusuf: 46]. 


Nayo [tafsiri ya ndoto| inategemea kiasi na kufananisha, na 
kuzingatia mambo ya kiakili kwa kutegemea yale ya kihisia. Ibnul 
Qayyim Allah amrehemu amesema: "Mifano yote ya Qur'ani ni 
misingi па kanuni za elimu ya kutafsiri ndoto kwa yule anayeelewa 
vizuri kuitolea hoja. Vivyo hivyo, yule anayeelewa Our'ani ana 
uwezo wa kutafsiri ndoto kwa njia bora zaidi, na misingi sahihi ya 
tafsiri ya ndoto imechukuliwa katika shubaka la Our'ani". 


Mtu yeyote anayetaka kutafsiri ndoto yake asiitafsiri isipokuwa 
kwa mtaalamu wa kufasiri ndoto, kwani si kila anayejitokeza 
anaweza kutafsiri vizuri, wala aliyetosheka na vitabu vya ndoto, ni 
mfasiri, kwani inayo [ndoto] hali tofauti kulingana tofauti za watu, 
wakati na sehemu; [imamu] Malik Allah amrehemu aliulizwa: "Je, 
kila mtu anaweza kutafsiri ndoto?" Akajibu: "Je, Unabii 
huchezewa?!" 


Yule aliyepewa na Allah uzuri wa kutafsiri ndoto inamlazimu 
kuwa na uchaji Allah, ajiepushe na riya na kupenda kutangaa, 
amuombe Mola wake msaada na kusibu, ajihadhari na majivuno 
kwani yanapoteza neema, na amshukuru Allah kwa neema hii. 
Yusuf salamu zimshukie alishukuru neema za Allah kwa kusema: 


Р, 


BAT من اويل‎ thes ӘЙ مِنَ‎ ge SoM 
{Ewe Mola wangu! Hakika umenipa ufalme na umenifunza 
tafsiri ya ndoto} [Yusuf: 101] 


Mufti, mfasiri ndoto, na daktari huona siri na aibu za watu 
ambazo wengine hawaoni. Kwa hivyo, ni lazima wawe ni wenye 
kusitiri yale yasiopendeza kudhihirishwa. 


Hapana budi ndoto ya kweli kutokea, iwe imetafsiriwa au la, 


a-alqasim.com 


8 NDOTO NJEMA 


kwani Yakub alimwambia Yusuf salamu ziwashukie: 
KIS > 925 У 


{Usisimulie ndoto yako) | Yusuf: 5], wala hakuitafsiri, lakini 
bado ilitokea. 


Hakika mfasiri anafichua uhakika wa maana ya ndoto, lakini 
anaweza kusibu na anaweza kukosea, Nabii swala na salamu za 
Allah zimshukie alimwambia Abu Bakr Allah amridhie baada ya 
kutafsiri kwake ndoto: (Umepata baadhi na umekosea baadhi) 
[wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea]. 


Ama wakati wa kutokea kwake [ndoto] basi inaweza kutokea 
papo hapo, au inaweza kuchelewa kidogo au sana, Abdullah ibn 
Shaddaad Allah amrehemu amesema: "Ndoto ya Yusuf salamu 
zimshukie ilitokea baada ya miaka arobaini, na kufikia mda huo 
ndio upeo wa ndoto", na kila Muislamu anapaswa kujua уа kwamba 
kile ambacho Allah amemkadiria ni kheri kwake, sawa itokee kwa 
haraka au katika siku zijazo. 


[Wa ba'du, Ayyuhl muslimuun] Baada ya hayo, enyi 
Waislamu: 


Basi pindi zama za Unabii na athari zake zilipoisha; Allah 
aliwapa waislamu badala yake ndoto. Nabii swala na salamu za 
Allah zimshukie amesema: (Pindi Kiyama kitakapokurubia, ndoto 
ya muumini haitokosea) [wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea]. 


Ama katika zama za nguvu ya nuru ya Unabii; basi mna katika 
kudhihiri kwa nuru yake na nguvu yake yenye kutosheleza kuhitajia 
ndoto. Mtu mwenye ndoto ya kweli zaidi ni aliye mkweli zaidi 
katika kuzungumza wakati yu macho, Nabii swala na salamu za 
Allah zimshukie amesama: (Mkweli wenu zaidi katika ndoto ni 
mkweli wenu zaidi katika kuzungumza) [imepokewa na Muslim]. 
Ibnu Hajar Allah amrehemu amesema: "Yule ambaye mara nyingi 
husema kweli wakati yumacho, atakuwa hivyo pia katika usingizi 


a-algasim.com 


NDOTO NJEMA 9 


wake, basi hataona isipokuwa ukweli, na hili ni kinyume na 
mwongo na mwenye kuchanganya; kwani moyo wake unaharibika 
na kuwa na giza, basi haoni [ndotoni] isipokuwa kuchanganyikiwa 
na ndoto za ovyo". 


Basi Jilazimishe ukweli katika mazungumzo, na shikamana na 
uchaji Allah; utafanikiwa kupata kheri za duniani na Akhera. 


[Audhu billahi mina sh-shaitwani rrwajiim] Najilinda na 
Allah kutokana na shetani aliyelaaniwa 
É- مات‎ GILL 7% 14 293.4 СТС е 4124 Ss {i iza ro A Te 32A TAA 
GUE تاویل ری من قل د جعلھا ری‎ WA Л وقال‎ Et لهء‎ IBS A ai 55% 


(Na akawapandisha wazazi wake kwenye kiti cha enzi. Na wote 
wakaporomoka kumsujudia. Na akasema: Ewe baba yangu! Hu 
ndiyo tafsiri уа ile ndoto yangu ya zamani, Allah ameijaalia kuwa 
kweli) | Yusuf: 100] 


Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur-ani tukufu... 


a-algasim.com 


10 NDOTO NJEMA 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote astahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na 
shukrani zote astahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na 
nashuhudia ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke 
yake hana mshirika; ili kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya 
kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja Wake [Allah] na Mtume 
wake, swala na salamu nyingi za Allah zimshukie yeye, watu wa 
nyumba yake na Masahaba wake. 


[Ayyuhal muslimuun] Enyi Waislamu! 


Dini imekamilika kwa kifo cha Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie, na ndoto njema haithibitishi chochote katika hukumu 
[za sheria), Ash-Shatibi Allah amrehemu amesema: "Faida yake - 
yaani: ndoto — ni kutoa tu habari njema au onyo, ama kutoa 
hukumu, basi hapana". 


Allah amemlinda Nabii wetu Muhammad swala na salamu za 
Allah zimshukie kutokamana na Shetani kujifananisha naye, basi 
aliyemuona katika ndoto, atakua amemuona kweli. Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie amesema: (Anayeniona katika ndoto, 
basi ameniona [kweli]. Kwani Shetani hawezi kujifananisha na sura 
yangu) [wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea], na 
atakayemuona Nabii katika ndoto haimaanishi kuwa ni mtu mwema 
kuliko wengine, na atakayemuona katika ndoto kwa sura 
isiyolingana na ile iliyotajwa katika Sunnah na Seera yake, au 
akamuona akimuamrisha batili, basi hizo ni ndoto za ovyo 
[zinazotokana na Shetani au mawazo уа mtu mwenyewe]. Na heri 
ipo katika kumfuata Nabii swala na salamu za Allah zimshukie. 


Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na 
kumsalimu Mtume wake... 


a-algasim.com 


KNEA SES AS 


بعنوان 


مترجمة باللفة السواحيلية 


©©  a-alqasim.com 


